anf yu GI d a 
t 


9A awvoo 


s 


MYFYRDOD AR FARWOLAETH, 


AC ER 


ANOGAETH I BAWB 


XESTYWRIED EU DIWEDD. 


Cenir ar y dôn Fechan. 
i . 

Gymry gwiwlon, 'rwy'n eich galw, 
I ddwys fyfyrio beth yw marw, 
A pha mor sicr yw pawb o honom, 
Or du ddiwrnod a ddaw arnom. 

og : 
Y gair “Gan farw byddi farw, 
Nid ôos, dihangfa i'w gael rhag hwnw ; 
Peth a'n deil yw dyrnod angau, 
Cofia ddyn pan fo'ch ti falcha, 


3 


| Prid i bridd sydd raid ei roddi, 


Daear wyt ac ynddi pydri, 

Llwch a lludw sal o sylwedd, 

Gwynt a gwegi gwael a gwagedd, 
â 

ŵn dy ie'nctyd hyfryd hafaidd, 

Cofia ddyn a gad dy ffoledd ; 

Pan el dy gorph yn fwyd i bryfaid, 

Pa beth a ddaw o'th unig enaid ? 











” 


o 


Megys tarth a niwl.y borau 

Neu fel gwas cyflog yw 'ly ddyddiau, 
Neu megys cysgod gwael yn cilio, 
Mae dyddiau dyn yn myned heibio, 


6 


Er meddiannu pethau mawrion, 

Tai a thira gwisgoedd gwychion, 

Rhaid eu gadoel ryw ddiwrnod, 
A myn'd i bydru-yn y beddrod. 


7 


Tarth diflanedig yn y bora 7 & 
Yw einioes, dyn medd gair Jehofah, yN CF 
Neu fel blodeuyn gwael yn gwywo, 
Ystyria ddyn pa fodd i'w dreulio, 


8 


O'r fath erchyll anystyriaeth, 

Sydd wedi dalu'r holl ddynoliaeth, 
Nasgallant weled eu sefyllfa, 

Yn lle camdreulio'u gwerthfawr oriau. 


9 


Ein,doeth Greawdwr a'n Gwaredydd 
A'n dysgo i weddio megys. Dafydd— 
Wrth ei draed gan waelaidd wylo— 
” Pa beth yw dynitii'w gofio?” 

10 
Fel gwenol gweydd neu gyflym longau, 
Neu gerbyd buan yw dŷ ddydiau, 
Rhodio'r wyt ar ddibyn enbyd, 
Pdau frau sy'n dal dy fywyd. 


8 
11 
Gwylia hepian, byr yw'r einioes, 
“Gwel y fan ll'er wyt yn aros, 


Ar geulan amser bron a syrthio, 
Er mor ben-uchel 'rwynt yn rhodio; 


I2 


“Gwel fynwentydd llawn o feddau 

Y rhai fu gynt mor falch a thithau, 
A gwel fod rhaid i: tithau fyned, 

I rodio'r ífordd na cheir dychweliad. 


13 


Cofia ddyn ti fyddi farw, 

Gwrando weision Duw yn dy law, 

I droi oddiwrth. dy lygredigaeth, 
Rhag myn'd i wlad yrail farwolaeth. 


14 


Cilia'n awr o'th ffyrdd annuwiol, 
.Ymofyn heddyw noddfa nefol ; 
Pa fodd y rhoddi gwsgi th lygaid 
A llwyr ddinystrio'th unig enaid. 


15 


Gochel rodio ffordd anwiredd, 

'O mofyn Grist cyn del dialedd, 

Cais yr Arglwydd it yn Geidwad, 

A ohadw ei ddeddfau doeth bendigaid. 


16 


Er mwyn y gwr fu ar Galfaria, 

O! cais i'th enaid bach ddiangfa, 
Acna ddi'styra'r hwn fu'n gwaedu, 
Ar y croesbren êr dy brynu, 








4 
17 
Cofìa'i goron ddrain echryslon, 
Cofia'r poen e'r gw'radwydd creulon, 
A ddioddefodd Crist o'i wirfodd, 
. Er mwyn i ti gael tevrnas nefoedd, 
18 
Cofia'i chwys yn ddafnau gwaedlyd, 
Fel y gallech di gael. gwynfyd, 
CUo[iâ'i farw dan. yr hoelion, 
Ar ben y mynydd rhŵng y lladron. 
19 
'Cofia'i Dad yn gwgu arno, 
Cofia haul y nef yn duo, 
'Colìa ffynon goch Calfaria, 
A llef ar Dduw am olchi'th feiau, 
20 
Dywed, Pechais, Arglwydd cyfiawn, 
Derbyn fi fel mab afradlawn, 
Dod imi ran yn yngwlad dy gariad. 
Ac yn dy fynwes cadw f enaid, 
RICHARD WILI1aMS a'i câut. 


GU 
F^ 


DIWEDD. 


E. Griffiths, «4rgraffydd, Abertawy, 








